f.T x.n íC i -. t h' 
-v w :.■ 21 



I 

I 

I 

4 



I 



1 - 



I 



l 
1 



Um kóleru. 

^þar, cíS þnð cr sannfrí'tt, nð kólera gángi nú um þcssar mundir í Kaupmannahöfn, og að þar íiafi dáið úr 
henni 30 til 40 manns á riag frá 9. til 11. ri. júlímán., þykir mcr varlegra að »efa lönrium mínum nokkrar 
varúðarrcglur rynr hé'nni. En það er kunnngt, áð auk vcðráttulars, hita og kulda, á sýki þessi aðalrót sínn 
i slærnu matarœði o# aðbiinaði mannn, og því er það cinkuui varúð í öllu sem þar að lýtur, hreinlæti og 
•reglusemi, sem gæta skal, þegar kólera gengur. það er að vísu ekki hægt að vita hvort þessi sýki m'uni 
«ækja oss heim í þetta sinn, en hæglega gctnr það þó að borið, þar sem enn cr von á ýmsum skipuin frá 
KaupiliannahOfn híngað til Iunrisins í haust, og cinkuin að vori komanda.. 

Varúðarreglui\ sem gæta skal tii þess að fá ekki kóleru. 

1. Meim skulu forðast að vera inri.i i þrnungum húsum, þar sem er íllt lopt og raki. 
Menn skulu þvi iðuglega hreinsa loptið í ívernhúsum sínum, með því að ljúka upp gluggum 
opt á dag og yiðra þau, sópa þau og f)vo og taka allt það hurt úr þeim, sem skemmir 
loptið,, og gefur illan daun af sér. Menn skulu nákvæmlega gæta alls lireinlætis, semunnt 
<jr, bæði inni og í kríng um íveruhús sín. 

2. Menn skulu varast að kuldi komi að sér (Sorfjolclfc). 3>ess vegna mega menn ekki 
fara allt í einu úr miklum hita í kulda, eða úr miklum kulda í hita, og verða að gæta þess, 
að klæða sig eptir }>ví vel sem kuldinn er meiri. en varast {)ar á móti ao dúða sig um o£ 
í hita, og skipta undir eins og verour um vot klæði. Mjög er þao gott, að hafa helti um 
kvioinn næst sér úr ullarvoo, vahmáli eha einskeptu, og eins að vera í nærklæoum úr 
vaðmíili eoa einskeptu, eoa úr hyaoa ullarvefnaði, sem er, því það eflir og temprar útguf- 
unina (Ubbunftníinieu) lijá manninum. 

3. Menn verfta ao gæta alls lireinlætis bæfti í klæoum og sængurfötum, eins meo f)ví 
aft j>vo sér óg baoa sig, og forhast ao vera óhreinn á líkamanuin. J>ó verour ao neyta 
allrar varúðar vio öll böo undir berum himni, hvort sem þau eru köld eða heit. 

4. Varast skulu menn, eptir jiví sem frainast má verða, alla áreynslu á sálina, á- 
hyggjur, ótta og kvíða, næturvökur, og sérhvað annað, sem veikir líkamann og taugarnar. 

5. 1 mat og drykk skulu menn gæta hinnar mestu hófsemdar og reglu. Skortur á 
mat og drykk er eins skaðvænn og mikil nautn, einkum ílls matar og óhreins. Menn 
skulu j)ví forðast nautn aílrar streinhinnar fæðu, sem íllt er að inelta, alls konar súrmetis 
(t. a. m. skyrs og j)ess konar), feits kjöts eða fisk jar (t. a. m. Jieilagfiskis, o. s. frv.). 
Varast skulu menn og að neyta ()eirrar fæðu sem ollir uppþeinhu í maganum eða niður- 
gángi, t. a. m. eins og hráir og li.-ilfspfottnir jarðarávextir gjöra, kál, róur og næpur. 
Jað er gott að bianda fæðuna dálitið með hinum algengustu kryddjurtuin, því við f)að fær 
hún hressara hragð og líllegra. 

Aí drykkjum ber einkum að forðast íllt vatn, súrt öl, súra mjólk, sýru og óhóllega 
brennivínsnautn. En ekki skaðar j)að, J)ó þeir sem vanir eru að drekka brennivín, taki 
sér við og við staup af j)ví ef f)að er gott og blandað einliverju beisku efni eða krydd- 
efni. Eigi skaðar hað heldur f)ó menn neyti hóílega góðs víns. 

Yfir höfuð skulu menn gæta f)ess að breyta ekki því mataræði né viðbúnaði, sem þeir 
eru vanir orðnir, nema í því einu, sem ekki kemur saiuan við ofanritaðar reglur. 

L e i ð a r v í s i r 

til að pe/rfy'á hólrru, of/ haga ser me& hana pd?if/að til lœhnishjálp fœst. 
Kólera kemur annaðhvort allt í einu yfir mann, eða þá ekki fyr en maður í nokkurn 
tíma hefur haft ólyst. og leiða, máttleysi, höfuðþýngsli, svima, þrengsli fyrir brjóstinu eða 
í hjartagrófinni, uppþembu í maganum, ólyst á mat, klíu, uppköst, og — nærri því ætíð — 
niðurgáng, stundum með verkjarstíngjum og sinadráttum í limunum, og stundum án fiess. 



Undir eins og sjúklíngurinn kennir einliverra þessara undanfara kóleru skal liann fara 
upp í rúm og fiekja sig vel með klæðuni. Við niðurgánginuin og magaverkjunum skal 
hann íaka inn eina teskeið af ameríkanskri olíu, aöra hverja stund nokkrum sinnum, og 
drekka sem mest af volgum drykkjum, t. a. m. hrís-hafra-eða byggsúpu eða volgu vatns- 
hlandi, vanalegu tei, eða kamillu-hyldi-eða piparmyntutei, og má láta í það dálítið aí 
víni eða konjaki (Cognac), eða iþá blóðhergstei, ef hitt er ekki til. Til að efla enn betur 
útgufunina, sem ðetíð er nauðsynlegt við sýki þessa, má og taka inn mindererdropa 9 
(Spiritus Mindereri) 1 teskeið til 1 matarskeið eptir aldri annan hvem tima, efta 20 til 30 
kamfórudropa. Ef að sjúklíngnum býður mjög vi?> hinum volgu drykkjum, eða þeir herða 
á niðurgánginum, J)á er sumum eins gott, að drekka kalt vatn, og skal j)á drekka eittglas 
af f)ví á hverjum fjórðúngi stundar, eða nærfellt j)að, og taka þá með minderer- eða kam- 
fórudropa. Ef að niðurgángurinn heldur enn áfram, f)á má gefa fullorðnum rn/uini 5 til 10 
ópiumsdropa með kamfórudropunum, og við magaverkjunum er gott íið núa kviðinn með 
j)ykkri kamfóruolíu annaðhvort tómri eða blandaðri með svo sem £ ópíumsdropa. 

Hinir ákafari sóttaratburðir, sem annaðhvort koma allt í einu eða á eptir {>essum væg- 
ari, sem nú voru taldir, eru: sífeldur, verkjalaus niðurgángur, uppsala, ákafur j)orsti og hiti 
innvortis. Andinn, sem sjúklíngurinn andar frá ser, túngan og skinnið, einkum á höndum 
og fótum, er ískalt. f>ar að auki verður skinnið allt eins og skorpið, bléikt eða bláleitt, 
opt vott af köldum svita; augun sökkvq inn í höfuðið og i kríng um j)au kemur blár baug- 
ur; röddin verður hás, æðarslátturina, veikur og finnst varla; þvagrásin hættir. I maganum 
finnur sjúklíhgurinn til sárra taugadrátta (Sramper), og eins í handleggjum ogfótum; sljó- 
lpiki og afskiptaleysi eða tilfinníngarleysi, j)ó án })ess sjúklíngurinn missi ráð eða rænu, 
eða krapta til j)ess að vera á ferli nærri frain í.andlátið, eru og ein af j)essum sóttaratburðum. 

I fyrstunjii getur bæði niðurgángnrinn og uppsalan verið gallhlönduð, en seinna verða 
j)au að j)unnum vökva nokkuð líkum hafrasúpu eða hrísgrjónaseyði. 

I þessum kríngumstæðum skal, auk hinna fyr töldu meðala, núa lífcamann utan með 
burstum eða ullarleppum vættum í brennivíni með pipar og salti í (sitt spónblað af hvoru 
í pelanum), eða kamfóru-vínanda (Campher-spiritus), eða terpentínolíu. 3>ar sem skinnið 
er kaldast skal })ar að auki hafa við flöskur með heitu vatni í, eða poka með heitum 
sandi eða ösku. Á handleggina, fótleggina óg í hjartagrófina leggist mustarðs- eða seneps- 
kökur (mustarðsdupt hrært sundur í vol^u vatni eða ediki og lagt innan í lín), sem taka 
skal frá aptur eptir hér um bil fjórðúng stundar, og leggja síðan við aptur eptir lítinn tíma 
liðinn. Hinn ákafi þorsti og uppsalan linast optast nær við að drekka ískalt vatn, eða gleypa 
ofan í sig smáagnir af klaka, og sjaldgæfara er það að sjúklíngnum verði betra af volgum 
drykkjum. Ef blóðið sækir til höfuðsins, og því fylgja mikil frýngsli og svefn, |>á skal 
hafa við köld umslög, sem skipta verður um hvert 4. eða 5. augnahragð, og 6 eða 8 blóð- 
sugur (Sfller) — þeir* sem þær hafa — fyrir ofan ogíkríngum gagnaugun. Áköfustu tauga- 
tegjurnar (fíramper) linast helzt með því að núa á kamfórudropum, og niá blanda þá með 
nokkrum ópíumsdropum, eins og áður var sagt. 

Vegna þess að sýki þessi batuar því heldur, sem fyr er tekið til mcðalabrúkunarinnar, þá cr gott að vcra 
útbúinn með hokkur af hinum framan nefndu meðölum, enþaðeru: ameríkansk olía, kamfóruolía, ópíumsdropar, 
þykk kamfóruolía, kamillu - eða hyldibióm, cða ef það er ekki til, þá blóðberg, mustarður, brennivín og pipai . 

011 þessi meðöl má fá á lyfjabúðum án læknisávísunar (Recept). * 

Framanritaðar varúðarrcglur og ráð eru að mestu leyti samin eptir auglýsíngu heilbrygðisráðsins t Kaup- 
mannahöfn, dags. 26. júním. 1853. 

Reykjavík 6. ágúst 1853. 
J. Thorstensen. 


























Frentað í Kcykjavílí í 


prentsmiðju Islands, hjá £. þóróarsy 


[1 i. 











i < 



Lbs - Hbs / Jón Steffensen 




03 654 475 



